MAHALAGA! 


Lead Mula sa Pintura, Alikabok, at Lupain 
sa loob at sa Palibot ng Iyong Tahanan 
ay Maaaring Mapanganib kung Hindi 
Mapamahalaan ng Maayos 


Ang mga mas bata sa 6 na taong gulang ay pinakananganganib 
sa “lead poisoning” sa iyong tahanan. 


Ang “lead exposure” ay maaaring makasama sa mga bata at 
sanggol kahit bago pa sila maipanganak. 


Ang mga bahay, paaralan, at pasilidad para sa “child care” na 
itinayo bago ang taong 1978 ay marahil na may “lead-based” 
na pintura. 


Kahit na ang mga batang tila malulusog ay maaaring may 
nakakapinsalang “level” ng lead sa kanilang mga katawan. 


Ang pagkasira ng mga pang-ibabaw na may “lead-based” na 
pintura o ang pag-alis ng “lead-based” na pintura sa hindi 
maayos na paraan ay makakapagpataas ng panganib para sa 
iyong pamilya. 


Maaaring makapasok ang lead sa kanilang mga katawan sa 
pamamagitan ng paghinga o paglunok ng alikabok na may 
lead, o sa pamamagitan ng pagkain ng lupa o “paint chips” 
na may lead. 


Maraming mga opsyon ang mga tao para mabawasan ang mga 
panganib ng lead. Karaniwan, ang “lead-based” na pintura na 
nasa mabuting kondisyon ay hindi mapanganib (basahin ang 
pahina 10). 





Protekta 
ELI. 
Iyong 
ETUIINE 
WALE 
KE 7 KY 
Iyong 
[LELEL 








United States 
Environmental 
Protection Agency 






United States 
(@f0] KABA AT 2) di nd do Yo |U eii 
Safety Commission 


United States 
Department of Housing 
and Urban Development 


Marso 2021 





Ikaw Ba ay Nagpa-plano na Bumili o Mag-arkila ng 
isang Bahay na Tinayo Bago ang Taong 1978? 


Alam mo ba na maraming mga tirahan na tinayo bago ang taong 1978 ay 
may “lead-based” na pintura? Lead mula sa pintura, “chips” at alikabok ay 
maaaring magdulot ng malulubhang mga peligro sa kalusugan. 


Basahin ang buong “brochure” para matutunan kung: 


. Paano nakakapasok ang lead sa katawan 

. Paano nakaka-apekto ang lead sa kalusugan 

. Ano ang magagawa mo para protektahan ang pamilya mo 
. Saan makakapunta para sa karagdagang impormasyon 


Bago umupa o bumili ng isang bahay o “apartment” na tinayo bago ang 
taong 1978, hinihiling sa ilalim ng batas pederal na: 


e Kailangang ipahiwatig ng mga nagbebenta ang alam nilang impormasyon 
sa “lead-based” na pintura o mga peligro ng “lead-based” na pintura bago 
magbenta ng isang bahay. 


Kailangang kasama sa mga kontrata ng “real estate” ang tiyak na pahayag ng 
pagbibigay babala tungkol sa “lead-based” na pintura. Ang mga bumibili ay 
mayroong hanggang 10 araw para tiyakin kung may lead o wala. 


Kailangang ipahiwatig ng mga kasero ang alam nilang impormasyon sa 
“lead-based”na pintura o mga peligro ng “lead- based” na pintura bago 
magkabisa o mag-umpisa ang pag-aarkila. Kailangang kasama sa kontrata 
ng pangungupahan ang tiyak na pahayag ng pagbibigay babala tungkol sa 
“lead-based” na pintura. 


Kung nagpapagawa ng mga “renovation, repair, or painting” (RRP) na 
mga proyekto sa iyong bahay o “apartment” bago ang taong 1978: 


Basahin ang “pamphlet” ng EPA The Lead-Safe Certifed Guide to Renovate 
Right, para matutunan ang mga pamamalakad sa trabaho na ligtas sa lead 
na hinihiling mula sa mga kontratista na sundin kapag nagtatrabaho sa 
iyong bahay (basahin ang pahina 12). 





Consumer Product Safety Commission (CPSC) 


Pinoprotektahan ng CPSC ang publiko laban sa hindi makatuwirang 
panganib mula sa mga “consumer product” sa pamamagitan ng 
edukasyon, mga aktibidad para sa pamantayang pangkaligtasan, at 
pagpapatupad nito. Makipag-ugnayan sa CPSC para sa karagdagang 
impormasyon hinggil sa kaligtasan ng produkto para sa “consumer” at 
mga regulasyon. 


CPSC 

4330 East West Highway 
Bethesda, MD 20814-4421 
1-800-638-2772 

cpsc.gov o saferproducts.gov 


U.S. Department of Housing and Urban 
Development (HUD) 


Ang misyon ng HUD ay lumikha ng malakas, “sustainable,” at isinasama 
ang lahat ng mga komunidad at abot-kayang mga tahanan para sa lahat. 
Makipag-ugnayan sa Office of Lead Hazard Control and Healthy Homes 
para sa karagdagang impormasyon hinggil sa Lead Safe Housing Rule, na 
nagpoprotekta sa mga pamilya na nasa “assisted housing” na tinayo bago 
ang taong 1978, at para sa “lead hazard control” at mga “research grant 
program.” 


HUD 

451 Seventh Street, SW, Room 8236 
Washington, DC 20410-3000 

(202) 402-7698 

hud.gov/lead 


Ang dokumentong ito ay isang pampublikong “domain.” Maaari itong gawin ng isang indibiduwal o 
organisasyon ng walang pahintulot. Ang impormasyong ipinagkaloob sa libritong ito ay batay sa kasalukuyang 
“scientific” at “technical” na pagkakaunawa sa mga isyung ipinakita at sumasalamin sa “jurisdictional boundary” 
na naitatag ng mga kautusan na namamahala sa mga “co-authorizing” na ahensya. Ang pagsunod sa payong 
ibinigay ay hindi nangangahulugan na mabibigyan ng kumpletong proteksyon sa lahat ng mga situwasyon o 
laban sa mga peligro sa kalusugan na maaaring sanhi ng “lead exposure.” 


U.S. EPA Washington DC 20460 EPA-747-K-12-001 
U.S. CPSC Bethesda MD 20814 Marso 2021 
U.S. HUD Washington DC 20410 


17 


16 


U. S. Environmental Protection Agency (EPA) 


Regional Offices 





Ang misyon ng EPA ay protektahan ang kalusugan ng tao at ang 
kapaligiran. Ang iyong Regional EPA Ofc ay makakapagbigay ng 
karagdagang impormasyon hinggil sa mga regulasyon at mga 
programa para sa proteksyon laban sa lead. 


Region 1 (Connecticut, Massachusetts, Maine, 
New Hampshire, Rhode Island, Vermont) 


Regional Lead Contact 

U.S. EPA Region 1 

5 Post Office Square, Suite 100, OES 05-4 
Boston, MA 02109-3912 

(888) 372-7341 


Region 2 (New Jersey, New York, Puerto Rico, 
Virgin Islands) 


Regional Lead Contact 

U.S. EPA Region 2 

2890 Woodbridge Avenue 
Building 205, Mail Stop 225 
Edison, NJ 08837-3679 
(732) 906-6809 


Region 3 (Delaware, Maryland, Pennsylvania, 
Virginia, DC, West Virginia) 


Regional Lead Contact 
U.S. EPA Region 3 

1650 Arch Street 
Philadelphia, PA 19103 
(215) 814-2088 


Region 4 (Alabama, Florida, Georgia, 
Kentucky, Mississippi, North Carolina, South 
Carolina, Tennessee) 


Regional Lead Contact 

U.S. EPA Region 4 

AFC Tower, 12th Floor, Air, Pesticides 8: Toxics 
61 Forsyth Street, SW 

Atlanta, GA 30303 

(404) 562-8998 


Region 5 (Illinois, Indiana, Michigan, 
Minnesota, Ohio, Wisconsin) 


Regional Lead Contact 

U.S. EPA Region 5 (L1-17J) 
77 West Jackson Boulevard 
Chicago, IL 60604-3666 
(312) 353-3808 


Region 6 (Arkansas, Louisiana, New Mexico, 
Oklahoma, Texas, and 66 Tribes) 


Regional Lead Contact 

U.S. EPA Region 6 

1445 Ross Avenue, 12th Floor 
Dallas, TX 75202-2733 

(214) 665-2704 


Region 7 (lowa, Kansas, Missouri, Nebraska) 


Regional Lead Contact 
U.S. EPA Region 7 
11201 Renner Blvd. 
Lenexa, KS 66219 
(800) 223-0425 


Region 8 (Colorado, Montana, North 
Dakota, South Dakota, Utah, Wyoming) 


Regional Lead Contact 
U.S. EPA Region 8 
1595 Wynkoop St. 
Denver, CO 80202 
(303) 312-6966 


Region 9 (Arizona, California, Hawaii, 
Nevada) 


Regional Lead Contact 

U.S. EPA Region 9 (CMD-4-2) 
75 Hawthorne Street 

San Francisco, CA 94105 
(415) 947-4280 


Region 10 (Alaska, Idaho, Oregon, 
Washington) 


Regional Lead Contact 

U.S. EPA Region 10 (20-C04) 

Air and Toxics Enforcement Section 
1200 Sixth Avenue, Suite 155 
Seattle, WA 98101 

(206) 553-1200 


Mga Simpleng Hakbang Para Protektahan ang Iyong 


Pamilya laban sa Mga Peligro ng Lead 


Kung sa palagay mo na ang iyong bahay ay may 
“lTead-based” na pintura: 


Huwag subukan na ikaw mismo ang mag-alis ng “lead-based” 
na pintura. 


Parating panatilihin na nasa maayos na kondisyon ang mga 
patungan para mabawasan ang pagkasira ng mga ito. 


Patingnan ang iyong tahanan para sa mga peligro ng lead. 
Humanap ng “certified inspector” o “risk-assessor” sa 
epa.gov/lead. 


Kausapin ang kasero mo tungkol sa pag-ayos ng mga 
pang-ibabaw na natutuklap o naaalis ang pintura. 


Regular na linisin ang mga sahig, mga pasimano ng bintana, at 
iba pang mga pang-ibabaw. 


Mag-ingat para maiwasan na ma-“expose"” sa alikabok ng lead 
kapag may “remodeling.” 


Kapag nag-kukumpuni o nagbabago, nag-aayos, o0 
nagpipintura, kumuha lang ng naaprubahan ng EPA o ng 
estado na “Lead-Safe certified renovation firm.” 


Bago bumili, umarkila, o mag-'renovate” ng bahay mo, 
patingnan ito kung may “lead-based"” na pintura. 


Makipagkonsulta sa iyong “health care provider” tungkol sa 
pagsusuri sa iyong mga anak para sa lead. Maaaring tingnan ng 
iyong “pediatrician” kung may lead sa pamamagitan ng isang 
simpleng pagsusuri. 


Hugasan ng madalas ang mga kamay ng mga bata, mga bote, 
“pacifier,” at laruan. 


Siguraduhin na ang mga bata ay masustansya ang mga 
kinakain, mababa sa “fat” na pagkain, mataas sa “iron, calcium,” 
at “vitamin C." 


Alisin ang mga sapatos o punasan para maalis ang lupa sa 
sapatos bago pumasok sa iyong bahay. 





Ang Lead ay Nakakapasok sa Katawan sa Maraming 
Mga Paraan 


Ang mga adulto at bata ay maaaring magkaroon ng lead sa 
kanilang katawan kung sila ay: 


. Nakakahinga ng alikabok na may lead (lalo na kapag may mga 
aktibidad tulad ng mga pagkukumpuni o pagbabago, pag-aayos, o 


pagpipintura na nakaka-istorbo sa mga may pinturang pang-ibabaw). 


. Makalunok ng alikabok na may lead na dumapo sa pagkain, mga 


pang-ibabaw na pinaghahandaan ng pagkain, at iba pang mga lugar. 


. Nakakain ng mga “paint chips” o lupa na may lead. 


Ang lead ay lalong 
mapanganib sa mga mas 
bata sa 6 na taong gulang. 


. Sa ganitong edad, ang mga 
utak at sistemang nerbiyos 
ng mga bata ay may 
sensitibo sa nakakapinsalang 
mga epekto ng lead. 


Ang lumalaking katawan ng 
mga bata ay mas maraming 
nasisipsip na lead. 


. Ang mga sanggol at bata ay madalas na inilalagay ang kanilang 
kamay at iba pang mga bagay sa loob ng kanilang bibig. Ang mga 
bagay na ito ay maaaring may alikabok ng lead. 


Dapat malaman ng mga kababaihan na puwedeng magbuntis na 
ang lead ay mas mapanganib sa isang lumalaking “fetus.” 


. Ang mga kababaihan na may mataas na “level” ng lead sa kanilang 
sistema bago o habang buntis ay nanganganib na malantad ang 
“fetus” sa lead sa pamamagitan ng “placenta” habang lumalaki ang 
“fetus.” 





Para sa Karagdagang Impormasyon 


The National Lead Information Center 

Alamin kung paano protektahan ang mga bata mula sa pagkakalason 
sa lead at makakakuha ng dagdag na impormasyon tungkol sa mga 
peligro ng lead sa Web sa epa.gov/lead at hud.gov/lead, o tumawag sa 
1-800-424-LEAD (5323). 


Safe Drinking Water Hotline ng EPA 

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa lead sa iniinom na tubig, 
tumawag sa 1-800-426-4791, o bumisita sa epa.gov/safewater para sa 
impormasyon tungkol sa lead sa iniinom na tubig. 


Consumer Product Safety Commission (CPSC) Hotline 

Para sa impormasyon tungkol sa lead sa mga laruan at iba pang mga 
produkto ng “consumer,” o para mag-ulat ng isang di ligtas na produkto 
ng “consumer” o pinsala na may kaugnayan sa produkto, tumawag sa 
1-800-638-2772, o bumisita sa CPSC's web sa cpsc.gov o 
saferproducts.gov. 


Pang-estado at Lokal na Health at Environmental na Ahensya 

Ang ilang mga estado, tribe, at lungsod ay may sari-sariling mga 
tuntunin na may kaugnayan sa “lead-based” na pintura. Tingnan 

sa iyong lokal na ahensya para makita kung aling mga batas ang 
naaangkop para sa iyo. Ang karamihan sa mga ahensya ay nagbibigay 
rin ng impormasyon sa paghahanap ng “lead abatement firm” sa iyong 
lugar, at sa mga posibleng mapagkukuhanan ng pinansiyal na tulong 
para mabawasan ang mga panganib ng lead. Makakatanggap ng “up- 
to-date” na impormasyon ng “address” at telepono para sa mga kontak 
sa iyong estado o lokal sa Web sa epa.gov/lead, o makipag-ugnayan sa 
National Lead Information Center at 1-800-424-LEAD. 


Ang mga indibiduwal na may kahirapan sa pandinig o pananalita 
ay maaaring mag-“access" ng alinman sa mga numero ng 
telepono sa brochure na ito gamit ng TTY sa pamamagitan ng 


pagtawag sa libreng toll na numerong Federal Relay Service sa 
1-800-877-8339. 





15 


Iba Pang Mapagkukuhanan ng Lead, ipinapatuloy 


Ang “Lead smelters” o iba pang mga industriya ay nagpapalabas ng 
lead sa hangin. 


Ang trabaho mo. Kung nagtatrabaho ka na may kinalaman sa 

lead, maaari mo itong madala sa bahay dahil madidikit ito sa iyong 
katawan o mga damit. Mag-“shower” at magpalit ng dami bago 
umuwi. Labahan ang iyong mga damit pantrabaho na hiwalay sa iba 
mo pang mga gamit o damit ng mga kapamilya mo. 


Ang mga “hobby” na gumagamit ng lead, tulad ng “pottery” o 
“stained glass,” o “refinishing furniture.” Tumawag sa iyong lokal na 
departamento ng kalusugan para sa impormasyon tungkol sa mga 
“hobby” na maaaring gumamit ng lead. 


Ang mga lumang laruan at kasangkapan sa bahay ay maaaring 
napinturahan ng may lead na pintura. Ang mas lumang mga laruan at 
iba pang mga produktong pambata ay maaaring may mga parte na 
naglalaman ng lead.” 


Ang mga pagkain at “liquid” na niluto o nakatabi sa “lead crystal” o 
“lTead-glazed pottery” o “porcelain” ay maaaring may lead. 


Ang mga katutubong remedyo, tulad ng “greta” at “azarcon,” na 
ginagamit para gamutin ang hindi maayos na tiyan. 


“ Noong 1978, ipinagbawal ng pederal na gobyerno ang mga laruan, iba pang mga 


produkto, at kasangkapan sa bahay na may pinturang may lead. Noong taong 2008, 
ipinagbawal ng pederal na gobyerno ang lead sa karamihan ng mga produktong 
pambata. Kasalukuyang ipinagbabawal ng pederal na gobyerno ang lead na higit sa 
100 “ppm” sa timbang sa karamihan ng mga produktong pambata. 


Mga Epekto ng Lead sa Kalusugan 


Ang lead ay nakaka-apekto sa katawan sa maraming mga paraan. 
Mahalagang alamin na kahit na ang paglantad sa mabababang “level” 
ng lead ay lubos na makakapinsala sa mga bata. 


Sa mga bata, ang paglantad sa lead ay Malubhang Pinsala sa Utak 


. Mga Problema 
maaaring magdulot ng: 


sa Pandinig 





. Ang sistemang nerbiyos at pinsala sa atay 


Bumagal na 
“Development” 


. Ang mga kapansanan sa pag-aaral, 
“attention deficit disorder,” at huminang 
katalinuhan (“intelligence”) 


Mga problema sa pananalita, 
wika, at pag-uugali 


Mahinang koordinasyon ng kalamnan 


Mga Problema sa 
Pagtunaw ng Kinain IN 


Huminang kalamnan at paglaki 


ng buto 
Mga Problema sa 
F KG “Reproduction” 
. Pinsala sa pandinig (Mga Adulto) 


Habang pinaka-karaniwan ang “low lead 

exposure, ang paglantad sa matataas 

na bilang ng lead ay maaaring magdulot ng 

nakakapinsalang epekto sa mga bata, kasama na ang mga “seizure,” 
kawalan ng malay, at sa ilang mga kaso, kamatayan. 


Kahit na ang mga bata ay lalong madaling malantad sa lead, ang lead 
ay maaaring mapanganib rin sa mga adulto. 


Sa mga adulto, ang paglantad sa lead ay maaaring magdulot ng: 


. Pinsala sa pag-“develop” ng “fetus” 

. Mataas na posibilidad ng “high blood pressure” habang buntis 
. Mga problema sa pagaanak (sa mga lalaki at babae) 

. Mataas na presyon ng dugo 

. Mga problema sa pagtunaw ng kinain 

. Mga sakit sa nerbiyos 

. Mga problema sa memorya at konsentrasyon 


. Pananakit sa kalamnan at “joint” 


Tiyakin kung Mayroong May Lead sa lyong Pamilya 


Pasuri ang iyong mga anak at ang iyong tahanan kung sa palagay 
mo na may lead ang bahay mo. 


Ang mga “level” ng lead sa dugo ng mga bata ay may gawi na tumaas 
bigla mula 6 hanggang 12 buwan, at gawi na sobrang taas sa 
18 hanggang 24 buwan. 


Konsultahin ang iyong doktor para kumuha ng payo sa pagsusuri 
ng iyong mga anak. Ang isang simpleng “blood test” ay maaaring 
makatuklas kung may lead. Ang mga “blood test” ay karaniwang 
inirerekumenda para sa: 


. Mga bata sa edad na 1 at 2 taong gulang 


. Ang mga bata o iba pang mga miyembro ng pamilya na nalantad sa 
mataas na “level” ng lead 


. Ang mga bata na dapat suriin sa ilalim ng “health screening plan” ng 
iyong estado o panlokal 


Maaaring maipaliwanag ng iyong doktor kung ano ang mga 
kahulugan ng mga resulta ng pagsusuri at kung kakailanganin 
ang mas maraming pagsusuri. 


Iba Pang mga Napagkukuhanan ng Lead 


Lead sa Iniinom na Tubig 


Ang mga pangkaraniwang napagkukuhanan ng lead sa iniinom na tubig ay 
mga tubo, mga gripo, at “fixture” na lead. 


Ang mga tubo ng lead ay marahil na matatagpuan sa mas lumang lungsod at 
mga bahay na itinayo bago ang taong 1986. 


Hindi mo maaamoy o malalasahan ang lead sa iniinom na tubig. 
Para matiyak kung may lead ang iyong iniinom na tubig, pasuriin ang iyong tubig. 


Tandaan na ang mas lumang bahay na may pribadong balon ay maaaring may 
materyal rin na may lead. 


Mahahalagang Hakbang na Magagawa mo Para Mabawasan ang Lead sa 
Iniinom na Tubig 


. Gumamit lang ng malamig na tubig sa pag-inom, pagluto at paghanda ng 
“baby formula.” Tandaan, ang pagpapakulo ng tubig ay hindi nag-aalis ng 
lead sa tubig. 


. Bago uminom, bombahin ng tubig ang mga tubo ng iyong tirahan sa 
pamamagitan ng pagbukas ng gripo, pag-“shower,” paglaba, o paghugas ng 
maraming mga plato o pinggan. 


. Regular na linisin ang “screen” ng iyong gripo (kilala rin na aerator). 


. Kung gagamit ka ng “filter” na “certified” na nakakaalis ng lead, huwag 
kalimutang basahin ang mga direksyon para malaman kung kailan dapat 
palitan ang “cartridge.” Ang paggamit ng “filter” makalipas itong mag- 
“expire” ay hindi mabisa sa pag-alis ng lead. 


Makipag-ugnayan sa kompanya ng tubig para malaman kung ang tubo 

na nagkokonekta sa bahay mo papunta sa “water main" (na tinatawag na 
“service line”) ay gawa sa lead. Ang kompanya ng tubig sa iyong lugar ay 
makakapagbigay rin ng impormasyon tungkol sa mga “lead level” sa iniinom 
na tubig sa iyong sistema. 


Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa lead sa iniinom na tubig, 
mangyari lang makipag-ugnayan sa Safe Drinking Water Hotline ng EPA sa 
1-800-426-4791. Kung may iba ka pang mga tanong tungkol sa pag-iiwas na 
malason ng lead, tumawag sa 1-800 424-LEAD.” 


Tumawag sa iyong lokal na “health department” o kompanya ng tubig 

para malaman ang tungkol sa pagsusuri ng iyong tubig, o bumisita sa epa. 
gov/safewater para sa impormasyon ng EPA tungkol sa lead sa iniinom na 
tubig. May mga estado o “utility” na naghahandog ng mga programa para 
mabayaran ang pagsusuri sa tubig para sa mga residente. Makipag-ugnayan 
sa iyong estado o lokal na kompanya ng tubig para lubos pang matuto. 


# Ang mga indibiduwal na may kahirapan sa pandinig o pananalita ay maaaring 
maka-“access” sa numerong ito na gamit ng TTY sa pamamagitan ng pagtawag sa 
Federal Relay Service sa 1-800-877-8339. j Pe 


12 


Pagkukumpuni o pagbabago, Pagaayos o 
Pagpipintura ng Tirahan gamit ang “Lead-Based” 
na Pintura 


Kung ikaw ay kukuha ng isang kontratista para gawin ang “renovation, 
repair, or painting” (RRP) na proyekto sa iyong 

bahay o “child care” na pasilidad na natayo bago 1978 (tulad ng 
“pre-school” at “kindergarten”), ang kontratista mo ay 


dapat na: 


THE [[FAD-SAFE CERTIFIED GUIDE TO 


Maging isang “Lead-Safe Certifed firm” na naaprubahan 
ng EPA o ng isang programa ng estado na awtorisado 
ng EPA 


Gumamit ng kuwalipikado na mga “trained” na 
indibiduwal (“Lead-Safe Certified renovators”) na 
sumusunod sa mga tiyak na mga pamamalakad 
sa trabaho na ligtas sa lead upang maiwasan 
ang kontaminasyon mula sa lead 





Magbigay ng kopya ng “lead hazard information” na 
dokumento ng EPA, The Lead-Safe Certifed Guide to Renovate Right 


Ang mga RRP kontratista na nagtatrabaho sa mga bahay at pasilidad para 
sa “child care” ay dapat sumunod sa mga pamamalakad sa trabaho na 
ligtas sa lead na: 


Kulungin ang lugar kung saan magtatrabaho. Ang lugar ay dapat 
kulungin para ang alikabok at mga labi ay hindi makawala mula sa lugar 

na pinagtratrabahohan. Dapat maglagay ng mga hudyat ng babala, at 
maglagay ng “plastic” o iba pang mga “impermeable” na materyales at “tape.” 


Iwasan ang mga paraan ng “renovation” na lumilikha ng maraming 
alikabok na kontaminado ng lead. May mga paraan na nagiging sanhi ng 
masyado maraming alikabok na kontaminado ng lead na ipinagbabawal ang 
paggamit ng mga ito. Ang mga ito ay: 

. “Open-flame burning” o “torching” 


UB IH UBLI [/ 


. “Sanding,” “grinding, “planing,” “needle gunning,” o “blasting” gamit 
ang “power tools” at kagamitan na walang “shroud” at “HEPA vacuum 
attachment” 


. Pag-gamit ng “heat gun” sa mga temperatura na mas mataas sa 1 100?F 


Linisin nang Husto Pagkatapos. Ang lugar kung saan nagtatrabaho ay 
dapat linisin araw-araw. Kapag natapos na ang lahat ng mga trabaho, ang 
lugar ay dapat linisin gamit ang mga espesyal na paraan sa paglilinis. 
Itapon ng wasto ang basura o mga labi. Kolektahin at isara ng mabuti ang 
basura sa isang “heavy duty bag” o “sheeting.” Kapag inilipat, tiyakin na ang 
basura ay nakakulong para maiwasan ang paglabas ng alikabok at mga labi. 


Upang lubos pang matutunan ang tungkol sa mga “requirement” ng EPA 
para sa mga proyekto ng RRP, bumisita sa epa.gov/getleadsafe, o basahin 
The Lead-Safe Certifed Guide to Renovate Right. 


Saan Natatagpuan ang “Lead-Based” na Pintura 


Sa pangkalahatan, mas luma ang bahay o pasilidad sa “child care” mo, 
mas malaki ang posibilidad na ito ay may “lead-based” na pintura.' 


Maraming mga bahay, kasama na ang pribado, tinutulungan ng 
pederal, pagmamay-aring pederal na pabahay, at mga pasilidad 
sa “child care” na tinayo bago ang 1978 ay may “lead-based” 

na pintura. Noong 1978, ipinagbawal ng pederal na gobyerno ang 
paggamit ng “consumer” ng pintura na may lead. - 


Alamin kung paano malaman kung ang pintura ay “lead-based” na 
pintura sa pahina 7. 


Ang lead ay matatagpuan: 


. Sa mga bahay at pasilidad sa “child care” sa lungsod, bansa, o mga 
kanugnog, 


II 


. Sa pribado at pampublikong “single-family” na tirahan at “apartment, 
. Sa mga pang-ibabaw sa loob at labas ng bahay, at 


. Sa lupain na pumapalibot sa tirahan. (Ang lupain ay maaaring 
magkaroon ng lead mula sa pintura sa labasan o iba pang mga 
pinagkukuhanan, tulad ng dating paggamit ng “leaded” na gasolina 
sa mga kotse). 


Lubos pang matutunan kung saan natatagpuan ang lead sa 
epa.gov/lead. 


" Ang “Lead-based” na pintura ay kasalukuyang tinutukoy ng pederal na gobyerno 
bilang pintura na may “lead levels” na mas mataas o katumbas ng 1.0 “milligram” 
kada “square centimeter” (mg/cm2), o higit sa 0.596 ng timbang. 


2 Ang “naglalaman ng lead na pintura” ay kasalukuyang tinutukoy ng pederal na 
gobyerno bilang lead sa bagong tuyong pintura na higit sa 90 “parts per million” 
(ppm) ayon sa timbang. 


Ang pagkikilala sa “Lead-Based” na Pintura at Mga 
Peligro ng “Lead-Based” na Pintura 


Ang nasirang “lead-based” na pintura (pagtutuklap, “chipping,” 
“chalking,” “cracking,” o napinsala na pintura) ay isang panganib at 
kailangang asikasuhin kaagad. Ang “lead-based” na pintura ay maaaring 
isang peligro rin kapag natagpuan sa mga pang-ibabaw na maaaring kagatin 


ng mga bata o madaling masira, tulad ng: 

. Mga bintana at pasimano ng bintana 

. Mga pintuan at “frame” ng pintuan 

. Mga hagdan, "railing, “banister,” at balkonahe 


Ang “lead-based” na pintura ay karaniwang hindi isang peligro kung 
nasa mabuting kondisyon at kung wala ito sa isang pang-ibabaw na 
madalas matamaan o madikitan tulad ng bintana. 


Ang alikabok na may lead ay maaaring mabuo kapag ang “lead-based” na 
pintura ay matuklap, maliha, o mainitan. Ang alikabok ng lead ay nabubuo 

rin kapag ang mga napinturahang pang-ibabaw na may lead ay nagkakadikit 
o nagkikiskisan sa isa't isa. Ang “paint chips” ng lead at alikabok ay maaaring 
umabot sa mga pang-ibabaw at mga bagay na maaaring mahawakan ng mga 
tao. Ang dumapong alikabok ay maaaring madala ulit ng hangin kapag 
nag-'vacuum" o nagwalis sa bahay, o kapag dinaanan ito ng mga tao. 
Tinutukoy sa kasalukuyan ng EPA ang mga sumusunod na “level” ng lead na 
natatagpuan sa alikabok bilang mapanganib: 


. 10 “micrograms” kada “square foot” (ug/ft?) at mas mataas para sa mga sahig, 
kasama na dito ang mga sahig na may karpet 


. 100 “ug/ft?” at mas mataas para sa loobang pasimano ng bintana 


Ang lead sa lupa ay maaaring mapanganib kapag ang mga bata ay naglaro 
sa lupa mismo o kapag ang mga tao ay nagdala ng lupa papasok sa bahay 
na dala ng kanilang mga sapatos. Tinutukoy sa kasalukuyan ng EPA ang mga 
sumusunod na “level” ng lead na natatagpuan sa lupa bilang mapanganib: 


. 400 “parts per million” (ppm) at mas mataas sa mga lugar ng laruan na may 
lupa mismo 


. 1200 ppm (“average”) at mas mataas sa lupain mismo sa iba pang parte 
ng bakuran 


Tandaan, ang lead mula sa mga “paint chips”---na makikita mo--at 
alikabok na may lead---na maaaring di mo makita---ay parehong 
maaaring mapanganib. 


Ang nag-iisang paraan para malaman kung may peligro ng lead sa pintura, 
alikabok o lupa ay ang pagsusuri sa mga ito. Ang susunod na pahina ay 
naglalarawan kung paano ito gagawin. 


Pagbabawas sa Mga Panganib ng Lead, 
ipinagpatuloy 


Kung ang bahay mo ay pinagawa para mapakaunti ang lead o 
kung ang pabahay ay nakatanggap ng pederal na tulong, sa sandaling 
natapos na ang gagawin, ang mga aktibidad para malinis ang alikabok 
ay dapat gawin hangga't maipahiwatig ng “clearance testing” na ang 
“level” ng lead sa alikabok ay mas mababa sa mga sumusunod 

na “level”: 


. 10 “micrograms” kada “square foot” (ug/ft?) para sa mga sahig, kasama 
na dito ang mga sahig na may karpet 


. 100 ug/ft” para sa loobang pasimano ng bintana 
- 400 ug/ft” para sa mga alulod ng bintana 


Ang mga pagbabawas ay nilikha para permanenteng maalis ang 
mga peligro ng “lead-based” na pintura. Gayunman, ang alikabok 
ng lead ay maaaring bumalik muli sa isang nabawasang lugar. 


. Gumamit ng “HEPA vaccum" sa lahat ng mga kasangkapan sa bahay 
at iba pang mga bagay na ibabalik sa lugar, para mabawasan ang 
posibleng muling pagpasok ng alikabok na may lead. 


. Regular na linisin ang mga sahig, mga pasimano ng bintana, 
mga alulod, at iba pang mga matitigas na pang-ibabaw ng may 
basa-basang tela o “sponge” at isang “general purpose” na panglinis. 


Mangyaring basahin ang pahina 9 para sa karagdagang impormasyon 
sa mga hakbang na magagawa mo para maprotektahan ang iyong 
bahay makalipas ang pagbabawas. Para makakuha ng tulong sa 
paghahanap ng “certified” na “lead abatement professional” sa iyong 
lugar, tumawag sa ahente sa iyong estado o panlokal na ahensya 
(basahin ang mga pahina 15 at 16), epa.gov/lead, o tumawag 
1-800-424-LEAD. 


10 


Pagbabawas sa Mga Panganib ng Lead 


Ang paggalaw sa mga “lead-based” na 
pintura o pag-alis ng lead sa maling 
paraan ay maaaring magpataas 

ng panganib sa iyong pamilya sa 
pamamagitan ng pagkalat ng mas 
maraming alikabok na may lead sa palibot 
ng bahay. 


. Dagdag pa sa araw-araw na paglilinis 
at mabuting nutrisyon, maaari mong 
pansamantalang bawasan ang panganib ' KK! kai 
ng “lead-based” na pintura sa pamamagitan | N 
ng mga kilos, tulad ng pag-ayos ng | | | | N 
nasirang pang-ibabaw na may pintura Xx [| nG | N 


NG 


at pagtanim ng damo para matakpan 
ang lupa na nakontamina ng lead. Ang 
mga kilos na ito ay hindi permanenteng 
solusyon at kailangan ang patuloy na 
pagpapansin. 

Maaari mong mabawasan ang pagkakalantad sa lead kapag nagkukumpuni, 
nagaayos, o nagpipintura sa pamamagitan ng pagkuha ng isang 

“certified” ng EPA o ng estado na “renovator" na sanay sa pagtatrabaho na 
umaalinsunod sa mga pamamalakad na ligtas laban sa lead. Kung ikaw 
mismo ang gagawa, alamin kung paano gamitin ang mga pamamalakad sa 
trabaho na ligtas sa lead sa iyong bahay. 





Para permanenteng maalis ang mga peligro sa lead, kailangan mong 
kumuha ng “certified” na “lead abatement contractor.” Ang mga pamamaraan 
ng “abatement” (o permanenteng pag-alis ng peligro) ay kinabibilangan ng 
pag-alis, pagselyo, o pagkulong ng “lead-based” na pintura gamit ang mga 
espesyal na materyales. Ang pagpatong ng regular na pintura sa peligro ay 
hindi permanenteng pagkontrol nito. 


Parating gumamit ng “certified” na kontratista na sanay na tugunan ng 
ligtas ang mga panganib ng lead. 


. Kumuha ng isang “Lead-Safe Certified” na “firm” (basahin ang pahina 12) para 
gawin ang “renovation, repair, or painting” (RRP) na proyekto na gumugulo 
sa mga napinturahang pang-ibabaw. 


. Para isaayos ang mga peligro sa lead, kumuha ng “certified” na “lead 
abatement contractor.” Titiyakin nito na alam ng kontratista mo kung paano 
ligtas na magtrabaho at may wastong kagamitan siya para malinis ng husto 
pagkatapos. 


Ang mga “certified contractor” ay kukuha ng mga kuwalipikadong 
manggagawa at susunod sa mga mahihigpit na tuntuning pangkaligtasan 
tulad nang itinakda ng kanilang estado o ng pederal na gobyerno. 


Pagtitiyak Kung May Lead ang lyong Bahay 


Maaari mong mapasuri ang iyong bahay kung may lead ito sa iba't 
ibang mga paraan: 


. Ang “lead-based” na inspeksyon sa pintura ay magsasabi sa iyo 
kung ang bahay mo ay may “lead-based” na pintura at kung saan 
ito matatagpuan. Hindi nito masasabi sa 
iyo kung ang bahay mo ay kasalukuyang 
may mga panganib sa lead. Isang “trained” 
at “certified” na “testing professional,” na 
tinatawag na “lead-based paint inspector,” 
ang gagawa ng inspeksyon sa pintura gamit 
ang mga paraan, tulad ng: 


. “Portable x-ray fuorescence (XRF) 
machine” 


. Pagsusuri sa laboratoryo ng mga sampol 
ng pintura 





Isang “risk assessment” ang makakapagsabi 

sa iyo kung ang bahay mo ay kasalukuyang 

may mga panganib ng lead sanhi ng pintura, alikabok, o buhanging 
may lead. Sasabihin rin nito kung ano ang mga gagawing kilos para 
matugunan ang anumang mga panganib. Isang “trained” at “certified” 
na “testing professional,” na tinatawag na “risk assessor” ang: 


. Kukuha ng sampol na pintura na sira na sa mga pinto, bintana, 
sahig, hagdan at pader 


. Kukuha ng sampol ng alikabok na malapit sa mga pang-ibabaw 
na may pintura at lupa mismo sa likuran 


. Kukuha ng “lab test” ng mga sampol ng pintura, alikabok, at mga 
lupa 


. Ang kombinasyon ng inspeksyon at “risk assessment” ay magsasabi sa 
iyo kung ang bahay mo ay maraming “lead-based” na pintura at kung 
ang bahay mo ay may anumang panganib na dulot ng lead, at kung 
saan matatagpuan ang mga ito. 


Siguraduhing basahin ang ulat na ibinigay sa iyo kapag natapos na 
ang inspeksyon o “risk assessment,” at magtanong tungkol sa anumang 
bagay na hindi mo nauunawaan. 


Pagtitiyak Kung May Lead ang Iyong Bahay, 
ipinagpatuloy 


Sa paghahanda sa isang pagkukumpuni, pag-aayos, o pagpipintura sa 
isang bahay na tinayo bago ang taong 1978, ang “Lead-Safe Certifed 
renovators” (basahin ang pahina 12) ay maaaring: 


Kumuha ng mga sampol ng “paint chip” para malaman kung ang 
“lead-based” na pintura ay makikita sa lugar na pinaplanong 
i-'renovate"” at ipadala ang mga ito sa isang kinikilala ng EPA na 
“lead lab” para masuri. Sa pabahay na nakakatanggap ng pederal na 
tulong, ang taong nagkokolekta ng mga sampol na ito ay dapat na 
“certified” na “lead-based inspector” o “risk assessor” 


Gumamit ng kinikilala ng EPA na mga “test kit” para malaman 
kung walang “lead-based "na pintura (pero hindi sa pabahay na 
nakakatanggap ng pederal na tulong) 


Ipalagay na ang “lead-based "na pintura ay matatagpuan at sundin 
ang mga pamamalakad para sa ligtas na pagtatrabaho sa lead 


May mga nakatakdang programa ng estado at pederal para matiyak 
na ligtas, maasahan, at mabisang magagawa ang mga pagsusuri. 
Makipag-ugnayan sa iyong estado o lokal na ahensya para sa 
karagdagang impormasyon, bumisita sa epa.gov/lead, o tumawag 
sa 1-800-424-LEAD (5323) para sa listahan ng mga kontak sa 

iyong lugar.3 


3 Ang mga indibiduwal na may kahirapan sa pandinig o pananalita ay maaaring 
mag-“access” sa numerong ito gamit ng TTY sa pamamagitan ng pagtawag sa 
Federal Relay Service sa 1-800-877-8339. 


Ano ang Magagawa Mo Ngayon para 
Maprotektahan ang Iyong Pamilya 


Kung pinaghihinalaan mo na ang bahay mo ay may mga panganib 
ng “lead-based” na pintura, maaari mong gawin agad ang mga 
hakbang na ito para mabawasan ang panganib sa iyong pamilya: 


Kung ikaw ay nangungupahan, sabihin sa iyong kasero ang tungkol 
sa pagtutuklap o natatanggal na pintura. 


Panatilihing malinis at walang alikabok ang mga pinturadong 
pang-ibabaw. Linisin ang mga sahig, mga “frame” at pasimano ng 
bintana, at iba pang mga pang-ibabaw linggo-linggo. Gumamit ng 
“mop” o “sponge” at mainit-init na tubig at isang “general all-purpose 
cleaner.” (Tandaan: huwag kailanman ihalo ang ammonia at mga 
“bleach product” dahil maaaring bumuo ito ng mapanganib na gas.) 


Maingat na linisin ang mga “paint chips” agad ng hindi nagiging 
sanhi ng alikabok. 


Banlawan ng mainam ang mga “sponge” at ulo ng “mop” habang 
nililinis ang marurumi o maalikabok na lugar, at ulitin pagkatapos. 


Hugasan ang iyong mga kamay at ang mga kamay ng anak mo ng 
madalas, lalo na bago sila kumain at bago ang oras ng pag-idlip at 
pagtulog sa gabi. 


Panatilihing malinis ang lugar kung saan naglalaro. Regular na 
hugasan ang mga bote, “pacifier,” laruan, at “stuffed animal.” 


ayo ang mga bata mula sa pagdadampi o pagnguya ng mga 
pasimano ng bintana o iba pang mga napinturahang pang-ibabaw, 
o iwasan na makakain ng lupa. 


Kapag nagkukumpuni, nag-aayos, o nagpipintura, kumuha lang 
nga naaprubahan ng EPA o ng estado na “Lead-Safe"” na “certified 
renovation firm” (basahin ang pahina 12). 


Linisin o alisin ang mga sapatos bago pumasok sa iyong bahay para 
maiwasan ang pagpapasok ng lead na nasa lupa. 


Siguraduhin na ang mga bata ay masustansya ang mga kinakain, 
mababa sa “fat” na pagkain, mataas sa “iron, calcium,” tulad ng 
kangkong at produkto mula sa gatas. Ang mga batang may mainam 
sa kalusugan na diyeta ay nakaka-“absorb” ng mas kaunting lead. 


